WikipediA 

Ikilatini 


Ikilatini (izina mu kilatini Lingua LatTna) ni ururimi 
rwavugwaga kera zo mu bice by'amajyepfo yo mu Burayi ,mu 
karere ka Latium mu gihugu kigari cya Roma ya kera. LFbu ni 
mu Butaliyani. LFru rurimi ni rwaje kubyara indimi nyinshi 
harimo igifaransa, igisipanyola, igitaliyani n'izindi... 

LFbu ntirukivugwa uretse ko hari ibitabo byinshi kandi byuzuye 
ubuhanga byanditswe mu kilatini bikiboneka. 

N'ubwo rutagikoreshwa ariko, hari umwihariko kuri Leta ya 
Vatikani na Kiliziya Gatolika : nirwo rurimi rwa leta rukoreshwa 
mu nyandiko mpamo. Ibyo byabaye umuco kuva mu bisekuru 
byo hambere na n'ubu niko bikimeze biturutse ku mateka ya 
Kiliziya imaze gushinga imizi mu murwa w'abaromani. 
Igifaransa nicyo rurimi rwa dipolomasi muri leta ya Vatikani 
n'ubwo hari ababangukirwa n' igitaliyani. 

Ntago ikilatini ari ururimi rwera ku bagatolika nk'uko hari 
bamwe babigoreka. Ndetse nyuma ya Konsili ya Kabiri ya 
Vatikani, amasengesho, missa byahinduwe mu ndimi abakirisitu 
gakondo babasha kuvuga. Bityo na hano iwacu mu Rwanda 
byinshi byahinduwe mu kinyarwanda. 



Mu ururimi rw’kilatini 


Contents 

Amagambo n'interuro mu kilatini 
Imibare 

Alfabeti ya Kilatini 
Wikipediya mu kilatini 


Amagambo n'interuro mu kilatini 

■ Heus / Ave - Ndakuramukije -Ndakuramutsa 

■ Salve - Komera - Ramba - Sugira (Ndakuramukije -Ndakuramutsa); nayo ikoreshwa mu 
gusuhuzanya 

■ Quomodo vales? / Quid agis? - Amakuru? 

■ Bene valeo - Ni meza (ndaho, meze neza) 

■ Quid est nomen tibi? - Witwa nde? 

■ Nomen mihi est... - Nitwa ... 

■ Sic - Yego 

■ ? - Oya 








Imibare 


■ unus - rimwe 

■ duo - kabiri 

■ tres - gatatu 

■ quattuor - kane 

■ quTnque - gatanu 

■ sex - gatandatu 

■ septem - karindwi 

■ octo - umunani 

■ novem - icyenda 

■ decem - icumi 


Alfabeti ya Kilatini 



A 

1 — 1 

B 

— 1 

C 

— 1 

D 

E 

F 

— 1 

G 

— 1 

H 

— 1 

1 

- 1 

J 

- 1 

K 

— 1 

L 

- 1 

M 

— 1 

N 

— 1 

0 

— 1 

P 

Q 

R 

S 

- 1 

T 

- 1 

U 

y 

W 
— 1 

X 

- 1 

Y 

- 1 

z 

- 1 

1 1 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

P 

q 

r 

s 

t 

u 

V 

w 

X 

y 

z 


Wikipediya mu kilatini 

■ http://la.wikipedia.org/wiki/Pagina_prima 


Retrieved from "https://rw.wikipedia.0rg/w/index. php?title=lkilatini&oldid= 64913 " 


This page was last edited on 7 March 2013, at 21:05. 

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms 
of Use for details. 










